
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . qooqle . com/ 



:.:y:i 



K;^S^^>^ f ^'3/ . ^ I. ;ö 



HARVARD COLLEGE 
LIBRARY 



rrriJ 




4 



/ 





Vestur-Islendinga] 



A 






Fyrirlestur 

eptir 
Einar Hjörleifsson. 

Fluttur í Reykjavík 2. nóvember 1895. 



^+^ 



Eeykjavík. 
-Bókaverzlun Sigfúsar Eymundssonar. 

Prent8xni7)ja ísaíoldar. 

1895. 



i rsi 



^l . /0 



HARVARD COLLEGE LIBRARY 

IN MEMORY OF 

WILLIAM HENRY SCHOFIELO 

APRIL 6. 1931 



H, 



^Yemig hafa þœr lánazt, vesturferðimar ? Það 
er ekki neitt smávœgilegt atriði, sem þar er um 
aJJ ræða fyrir menn hjer á landi. Því að hverjum aug- 
um, sem menn kunna á vesturferðimar að líta, þá er 
jeg alveg viss um, að Öllum skynsömum mönnum kem- 
ur saman um það, aS af þeim hreyfingum, sem orðið 
hafa meðal þjóðar vorrar síðan á siðabótartímanum, 
sje vesturferðahreyfingin þyðingarmest. Hún hefur al- 
veg vafalaust gripið hugi þjóðarinnar almennara og 
með meira afli en nokkur önnur hreyfing, sem komið 
hefur upp meðal hennar á síðustu 300 — 400 árunum, 
og hún hefur íeitt hugi íslenzkrar alþyðu inn á braut- 
ir, sem henni vom svo að segja með ÓUu ókunnar áð- 
ur. Hver einasta þjóð í heiminum telur vesturfeitía- 
hreyfinguna af ar-þyðingarmikið atriði í sögu sinni. Hver- 
vetna hafa þær fært inn í þjóðimar nytt fjármagn, 
nya vinnuaðferð, nyar hugsjónir, í einu orði nytt líf. 
En af því aðþjóð vor erfámennust allra þjóða, fátæk- 
ust allra þjóða og afskekktust allra þjóða, af því að 
menn hafa verið hjer á landi í meiri hættu en annars. 
8ta;ðar við því að verða að þumbaralegum, sjervitmm 
eintrjáningum, og láta sitt þjóðarlega andrúmslopt 
verða að innibyrgðu baðstofulopti, þar sem lífsstraum- 

1* 



ar heimsmenningarinnar ná aldrei um að leika^ þá 
skyldi mig ekki kynja, þó að allir sanngjamir menn 
komist á endanum að þeirri niðurstöðu, að vesturferða- 
hreyfingin verði tiltölulega þ/ðingarmeiri fyrir vora 
þjóð en nokkra aðra þjóð í heiminum. 

Ykkur er það sjálfsagt öllum að meira eða minna 
leyti Ijóst, hve óendanlega kynlegar hugmyndir, jeg 
vil ekki segja flestir íslendingar, en all-margir þeirra, 
höfðu fyrir sárfáum áratugúm um útlendar þjóíðr. 
í bamæsku var mjer sk/rt frá því mjög hryllilega, 
hve mjög hoUenzkir fiskimenn sœktust eptir að ná 
rauðbirknum drengjum til beitu. Mjer var sagt, þeir 
hengdu þá upp í möstrin á fótunum og skæru þá svo 
á háls. Jeg man eptir því, að ekki að eins trúði jeg 
þessu, heldur \ík& fullorðna fólkið, sem sagði mjer 
þetta. Og jeg man eptir því, þegar fyrsta útflutn- 
ingaskipið kom inn á einahöfn á Norðurlandi. Menn, 
sem fylgdu útflytjendum til skips, færðu þá fregn, að 
hljóðfærasláttur hefði heyrzt frá skipinu. Gamalli 
konu, sem heyrði þessa fregn, varð það að orði, a5 
skipverjar hefðu með þessum hljóðfæraslætti verið að 
varna mxinnum að heyra hljóðin í einhverjum, sem 
þeir hefðu verið að drepa. Jeg tek þessi tvö atriði 
rjett til dæmis um þá skoðun íslendinga, seni var bvo 
afar-rík fyrir tiltölulega skömmum tíma, að í raun og 
vem væri engin siðuð þjóð til nema þeir — þeir væru 
eina þjóðin, sem gerði sjer það að reglu, að fara eptir 
nokkmm guðs eða manna lögum. Það er ekki orðin 
lítil bylting í hugum manna, þegar slíkum hugsunar- 
hætti er með Öllu útrymt. Nú er búið að útryma 
honiun. Og ekkert hefur átt jafnmikinn þátt í því 



eins og vesturferöirnar, þótt önnur kynni af útlöndum 
hafi auðvitað aukizt til mikilla muna. Meira að segja, 
fyrir vesturferðirnar, vestanbrjefin, mun mega svo að 
orði kveða, að naumast sje nú orðið nokkurt manns^ 
bam svo fáfrótt á íslandi, að það hafi ekki meiri eða 
minni hugmynd um daglega háttu annara þjóða, bæði 
borgalíf og sveitah'f. Og það er ekki að eins á þekk- 
ing manna, að Vestur-íslendingar eru famir að hafa 
áhrif hjer á landi. Það er á, allan hugsunarháttinn. 
Það þarf ekki annað en minna á kirkjulegu áhrifin, 
sem víst naumast nokkur kunnugur maður neitar að 
eigi sjer stað. • Eða þá trúna á jámbrautir og raf- 
magnslysing, sem er að komast inn, og tafarlaust hefði 
verið hlegin í hel fyrir sárfáum árum. Og íshúsin gefa 
mianni bending um, að það sje ekki óhugsandi að Vest- 
ur-íslendingar kunni með tímanum að geta átt góðan 
þátt í algerðri umbylting atvinnuveganna hjer á landi. 
Þó að ekki væri um annað að rœða í sambandi 
við vesturferðirnar en áhrif þeirra á menn hjer heima, 
J)á vœri full ástœða til þeas að allir íslendingar, og 
yfirleitt allir þeir sem láta sig hina íslenzku þjóð 
nokkm varða, leituðust við að gera sjer nokkurn veg- 
inn grein fyrir því, hvernig þessi nybreytni hefuríraun 
og vem lánazt. Því að undir því eru eðHlega að 
mikhi leyti komin h'kindin um framtíðar-áhrifin. En 
Bvo hlytur hverjum heilvita manni að liggja það í 
augum uppi, að hjer er um miklu meira að ræða. Því.. 
að það œtti sannarlega ekki að vera þyðingarlaust, 
hvað segja má, án hliðsjónar á öðrum, um þá sjálfa, 
Vestur-íslendingana, þessar 15 þúsundir íslenzkra 
manna, eða hvað það nú er, sem vestur hafa flutt eða 



6 

J)ar fæðzt, hvernig vesturferðiraar hafa lánazt fyrir 
þá sjálfay hvort þeir hafa fyrir þær orðið betri menn 
eða lakari menn, meiri menn eða minni menn, farsælli 
menn eða ófarsælli menn, og hvort framtíðarhorfurnar 
fyrir þá og eptirkomendur þeirra, í h'kamlegum og 
andlegum efnum, hafaorðið bjartari eða dimmari. 

Hvernig hafa þá vesturferðirnar lánazt? Hafa 
þær lánazt likt og almennt var búizt við á íslandi, 
þegar fólksflutningurinn fyrst hófst til Norður-Ameríkut 
Þið vitið sjálfsagt öU meira og minna um það, hvern- 
ig á þá nybreytni var litið. Flestum, sem sjá áttu á 
bak vinum eða vAndamönnum til Vesturheims, fannst 
sem þeir væru að hprfa á eptir þeim ofan í gröfina. 
Og þó ekki. Því að allflestir gera sjer meiri eða 
minni von um, að menn, sem þeim befur þótt vœnt 
um, muni fara þangað eptir dauðann, sem betri tilvera 
er í vændum en hjerna megin grafarinnar. En í Ame- 
ríku mátti heita, að ekki vœri til nema ein vistarvera 
fyrir vesturfara, og hún var að sjálfsögðu h'kari «verri 
8taðnum» en nokkru öðru, sem menn höfðu gert sjer 
hugmynd um. Menn hugðu ekki að eins, að íslenzkir 
vesturfarar mundu «hverfa í sjóinn)), án þess urmul 
sœjust eptir af þeim, heldur og, að þeir mundu a5 
sjálfsögðu eingöngu verða að leggja lag sitt við hinn 
versta skríl, sem laminn væri áfram miskunnarlaust, ef 
hann annars tæki sjer nokkuð fyrir hendur, og sjálfsagt 
mundu þeir lenda í hinni mestu eymd og megn- 
ustu siðspilling. Dálítið höfðu menn til að byggja á 
þá skoðun sína, að íslendingar mundu hljóta alS hverfa 
í sjóinn í Ameríku. íslendingahópur hafði flutzt til 
Brazilíu nokkru áður en íslenzkir vesturflutningar hóf- 



"ust til Norður-Ameríku, og þeir menn höfðu horfíð í 
sjóinn svo greinilega, sem imnt var að hugsa 8Jer;þeir 
höfðu misst tungu sína eptir fáein ár, rumið aaoMin við 
fólkið, sem fyrir var í landinu, slitið allt samband við 
œttjörðina, og þeirra var að engu getið. Og svo hjeldu 
menn, að eins hlyti að fara fyrir íslendingum hvar 
sem var í Amerlku — enda mun nú sumum ekkihafa 
verið Ijóst, að það vœri sjerlega langt miUi Brazilíu og 
norðurhluta Bandaríkjanna eða Canada. Og 'þeuS þótti 
svo mikil óhœfa að ganga á undan bræðrum sínum 
og systrum með því eptirdæmi að fara til Ameríku, aS 
það var haft "eptir mjög valinkunnum og merkum heið- 
ursmanni, að enginn ætti að minnsta kosti sáS komast 
þangað óflengdur. Það þótti vel og maklegamælt. 

Já, hvemig hafa vesturferðimar lánazt? Jeg skal 
kannast við það, að svarið hlytur enn að verða ófull- 
komið, vegiia þess að í raim og vem er enn svo 
skammt liðið á ferðalagið. Vestur-íslendingar em enn 
útlendingar í framandi landi. Þeir eru að eins komnir 
ofurlítið út á láglendið, sem fyrst verður fyrir þeim, 
en framundan þeim gnæfa í fjarska heiðblá fjöU fram- 
tíðarinnar, hugsjónanna og vonanna. Það er vitaskuld 
eptir að vita, hvernig gengur að komast upp eptir 
þeim fjóllum, eða hvort þau kunna að reynast skínandi 
þokubólstrar að eins eða gullfagrar hyllingar, sem enga 
undirstöðu eiga á jörðunni, í stað þess veruleiks sem þau 
hafa fyriraugum manna þar. Því að víst er um það, tni 
hafa íslendingar vestra á framtíð sinni þar. ÞalJveríí- 
ur að eins sagt, hvernig ferðalagið hafi gengið það h't- 
ið, sem af er, og um það ætla jeg að fara nokkmni 
orðum, eptir því sem það kemur mjer fyrir sjónir. 



Á hverjn á þá i^ hyrja, þegar komið er að aöal- 
•fninuy eða hyað á jeg að yelja af öllu því sem á mœtti 
minÐast ? Það er svo margt, sem jeg verð að sleppa^ eða 
rjettara aagt, það er svo fátt, sem jeg get minnzt á 
^þessa atuttu stund,^ sem jeg get búizt við, að menn 
hafi þolinmæði til að nlusta á.mig. Mjer detturíhug 
að byrja á því, að mjer virðist íslendingar vestra hafa 
fyrir ferðaJagið oröið mannborlegri, myndarlegri menn 
yfirleitt í allri sinni ytri framkomu en nokkur ástæða 
er til að halda, aí5 þeir hefðu orðið með því að sitja 
heima. Jeg bið ykkur aíJ gœta þess, að jeg er ekki 
beinlínis að bera Vestur-íslendinga í þessu efni saman 
YÍS fólk hjer á landi. Jeg er að bera þá saman við 
það, sem líkindi eru til að þeir hefðu orðið yfirleitt, 
ef þeir hefðu ekki farið vestur. Vitaskuld hefur ekki 
allfátt farið vestur af mönnum, sem að sjálfsögðu hefðu 
Terið sómi sinnar þjóðar, hvar sem þeir hefðu verið. 
En samt er mjer óhætt að fyllyrða, að meginþorri 
vesturflutta fólksins mundi hafa verið talinn hjer lak- 
ara miðlungsfólks, og tiltölulega mikill fjöldi þesshrein- 
ir og beinir ræflar. Hvemig er það orðið nú að ytri 
ásyndum 1 í ræðu sjera Matth. Jochumssonar á ís- 
lendingadeginum í Winnipeg var það auðheyrt, að eitt 
hið fyrsta, sem hann furðaði sig á, þegar vestur kom, 
var það, hve fólkið var frjálsmannlegt og myndarlegt. 
Jeg veit, aS hann sagði eins og honum bjó í brjósti. 
Og, þaíJ er ekkert að undra. Það-er ekki orðið fátt af 
fólki þar vestra, konum sem körlum, sem ekkert verð- 
nr annað um sagt út af látbragði þess öllu og tali, en 



9 

að það sje það sem Englendingar kalla «ladies and' 
gentlemen>. 

Af hverju skyldi nú þessi breyting stafa? Auð- 
vitað stafar hún af mörgu. Jeg skal nefna fátt eitt.. 

Spumingin, sem lang-optast er lögð fyrir mann> 
sem nvkominn er að vestan, er *þessi: Hvemig líður 
nú eiginlega íslendingum þarna vestra? Ogmeðþeirri 
spurning er ávallt átt við efnahaginn og hin ytri lífs- 
kjör manna. Það er ekki eins hlaupið að því að svara 
þeirri spurningu eins og margur virðist œtla. Það 
vefður ekki í snatri skyrt frá því samvizkusamlega^ 
hveraig 15 — 20 þús. manna líði. Það er svo semauð- 
vitað, að það er misjafnt, þar eins og annarsstaðar í 
heiminum. Flestallir hafa komið bláfátækir, gersam- 
lega allslausir, þangað til lands. Margir þeirra em ny- 
komnir eða tiltölulega það. Það er svo sem auðvitað^ 
að þeir sjeu ekki orðnir fjölskrúðugir. Svo hafa menn 
átt þar eins og annars staðar misjafnt aðstöðu ílífinu> 
haft misjafnlega mikilli ómegð fyrir að sjá, verið mis- 
jafnlega heppnir, misjafnt hraustir, misjafnt duglegir^ 
misjafnt útsjónar- og ráðdeildarsamir o. s. frv. Mjer 
dettur ekki í hug, að gera neitt númer út úr því, 
hvað íslendingar vestra sjeu ríkir. Vitaskuld eru þar 
ekki fáir efnaðir menn, jafnvel stórefnaðir eptir íslenzkum 
mælikvarða. Enaðhinu leytinu veit jeg, aðþetta er óhent- 
ugur tími til þess að tala um efnahag manna vestra^ 
Jeg veit, að margur hefur átt örðugt á þessum síðustu 
árum, margur hefur haft stopula atvinnu, og margur 
hefur hugsað til þess með kvíða, hvernig hann eigi að 
halda í það sem honum hefur tekizt að na í með mikl- 



10 

'nm erfiðismunum. Jcg gœti ekki prjedikað mikið um 
-auðlegð Vestur-íslendinga, þó að jeg vildi, vegna þess 
•að-jeg'veit svo lítið um hana; Mjer leikur endagrun- 
xir á, að þeir viti það ekki með vissu sjálfir, sumir 
hverjir, hvemig efnahagur þeirra í raun ogverustend- 
ur, vegna þess, að þar sem eins hagar til* og víða 
Testra, og annars í öllum löndum, sem eru * að byggj- 
ast, þar er opt svo örðugt að gera^sjálfum sjer rök- 
^studda grein fyrir því, hvað verða muni úr 'eignum 
manns; það getur orðið minna en maður heldur, og 
það getur h'ka orðið meira. En hvað sem nú um það 
má segja, hvort íslendingar hafi grætt þar eins mikið 
'Og von var til, eða meira, eða minna, þá dettur mjer 
-ekki í hug að ganga á bak þeirra orða minna, að efna- 
liagurinn hafi breytzt til batnaðar yfirleitt hjá þessu 
fólki. 

í því sambandi skal jeg aö eins benda ykkur á 
þetta, að það er ekki til nokkur íslenzkur þurfamaður 
í Ameríku. Það hefur komið fyrir, einkum tvo vetur 
-af þeim 10, sem jeg var í Winnipeg, að nokkrar fjöl- 
•skyldur fengu h'tilf jörlegan styrk part úr vetri, flestallt 
fólk, sem komið hafði sumarið á undan. Þessar styrk- 
veitingar bæjarstjómarinnar hafa numið sára-litlu í 
Winnipeg, og þó eðlilega meiru þar en úti í sveitun- 
um. Hitt, að láta aðra fara að ala önn fyrir sjer og 
sínum fyrir fuUt og allt, ámm eða áratugum saman, 
^ins og hjer á landi er svo sorglega títt, sem öllum 
•er kunnugt — það er allsendis óþekkt meðal íslend- 
inga í Vesturheími. Þar vinnur hver einasti maður 
iyrir sjer og sínum — engum manni dettur eitt ein- 
asta augnablik annað í hug en hann verði að gera það. 



11 

•Gerir nokkur sjer í hugarlund, aíJ hið sama heföi mátt 
segja um allt þetta fólk, ef það hefði setið kyrt hjer 
heima? Og er þá ekki bF^tingin t»l batBaðar? - 

Jeg sagði áðan, að jeg gæti ekki prjedikað mikiS 
um auðlegð Vestur-íslendinga, þó að jeg vildi. Jeg 
vildi það ekki, þó að jeg gæti. Því að auðurinn út 
:af fyrir sig er ekki í minum augum neitt aðalatri^ 
Hitt finnst mjer þjðingarmeira, hvernig það fje er not- 
að, sem fyrir hendi er, hvort lif naðarhœttirnir haf a orð- 
ið mannaðri. Þið vitið það öU, að menn geta veritf 
^fnaðir, og þó lifað skrœlingjalífi. Og jeg skal ekki 
•dyljast þess, að í því efni virðist mjer vera að ræða 
iim breyting til stórbatnaðar frá því sem hávaðinn af 
þessu fólki hefði getað gert sjer nokkra von um hjer 
á landi. Það eru t. d. til heldri heimili hjer, að lík- 
indum ekki svo fá, sem hafa svo aum húsakynni, a5 
•engum fátækling meðal yestur-lslendinga dytti í hug 
^ hafast þar við. Vitaskuld eru ekki »logga«-húsin 
svoköUuðu úti í sveitunum skrautleg. En þau geta 
þó verið hrein. Þar eru engir moldarveggir, engiii 
moldarrjáfur, engin blaut torffyla og þau leka ekki. 
Og svo hverfa »logga«-hÚ8Ín smátt og smátt og reisu- 
leg og smekkleg hús koma í staðinn. í bæjunum er 
^að altítt, að verzlunarmenn, iðnaðarmenn og jafnvel 
■óbreyttir verkamenn hafi allt að því eins góðan að- 
búnað á heimilum sínum eins og bezt gerist hjer í bœ^ 
Stofumar eru reyndar sjaldnast eins stórar hjá því 
fólki vestra, en þykkir dúkar eru viða út í hvert hom 
og alveg út. á útidyraþröskuldinn, húsgögnin í hverju 
lierbergi eru samstæð, þægileg og smekkleg, og þsS 
hygg jeg óhætt að fullyrða, að sjaldgæfur sje hjer £ 



12 

höfuðsiaðnum jafn-vanda^ur SYefnherbergjabúnaður einsi 
cg vestra tíl^ast. 

AS sama skapi og hiíísakjnnin eru hin önnur ytri 
lífskjör. Fötin eru góð, og matarhœfið stórum betra 
en hjergerist í sveitum, með öUu grautarsuUinu, sem 
J)ar á sjer.staö, að minnsta kosti sumstaðar, — að jeg 
ekki tali um sjávarplássin, þar sem landbúnaður er 
lítill eða enginn, í samanburði við aðra þjóðflokka 
vestra eru íslendingar áreiðanlega albnikið gefnir fjrir 
þalJ að eiga gott. Á það benda líka orð, sem Dakóta- 
maöur einn sagði við mig í fyrra. Hann var nákimn- 
ugur íslendingum í Dakótanylendunni, en í nágrenni 
við íslendinga þar eru mest Norðmenn og Canada- 
menn, sem ílutt hafa suður yfir landamærin. »íslend- 
ingurinn byrjar á því«, sagði hann, »þegar hann fer 
að geta nokkuð, suS koma sjer upp fallegu íbúðarhúsi. 
Canadamaðurinn byrjar á því, að reisa sjer mikla htóðu 
og ásjálegt gripahús. En Norðmaðurinn tímir hvorugu> 
hann nurlar«. Að því er matirhæfið snertir, mundi 
það verða. kallað blátt áfram óhóf hjer á landi^ eins og^ 
það gerist sumstaðar vestra. A ferð minni um ny- 
lendumar síöastliðinn vetur borðaði jeg miðdegisverð 
allvíða í Minnesota-nylendunni hjá bændum, án þess 
nokkur fyrirbiinaður gæti átt sjer stað mín vegna. Al- 
staðar var maturinn fyrirtaksgóður, víðast tveir ketrjett- 
ir á borðum, fuglasteik og einhver önnur steik, all- 
Btaðar góður ^dessert^ og vandaðar kökur með kaff- 
inu. Við þetta borð sat allt heimilisfólkið, húsbænd- 
ur, böm og hjú. Þetta er fólkið, sem Otto Wathn^ 
œtlar að gera miskunnarverk á og flytja úr neyðinni 
hingað til lands! Jeg bið ykkur al$ fyrirgefa, hv€i5 



13 

.mikil ma^rlykt er af þesiiii^ 'sem jeg hef bú vm9' aðS 
-segja. Jeg gat ekki stillt mig um að geta þess, þvi 
aS það varpar iiokkum 'birbii yfír þessa eymd, acm 
menn halda að eigi sjer stáð me$al íslendinga vestra. 
Þetta var í marzmánutS, eitt lakasta árið, sem Yestur- 
beimur hefur átt að stríða við á þessari öld. Þaðget- 
ur hver, sem viU hafa fyrir því, borið það saman vfl5 
barðæri hjer á landi. 

Jeg hef nú bent ykkur á eitt atriði, sem veldur 
því, að engum manni, sem eptir tekur, dylst 4>*®> ^ 
Islendingár eru frjálsmannlegri og myndarlegri memi 
jfirleitt eptir aíS þeir hafa dvalið nokkum tíma í Vest- 
urheimi heldur en þegar þeir koma þangað. Það er 
•ekki autflegðin, sem gerir það. Jeg geri ekki mikið úr 
auði þeirra yfir höfuð. En lifnaðarhættir þeirra hafa 
Allir færat í menningaráttina. Og miargir hafa, þótt 
þeir í raun og veru hafi átt lítið, haft mikið undir 
böndum og með því vanizt á að finnatil þess, aðstarf 
þeirra hefði svo og svo mikla þ/ðíngu, og að því fylgdi 
svo og svo mikil ábyrgð. Og úr því jeg nefni or^ð 
»ábyrgð«, dettur mjer í hug að skjóta þvi inn, að mik- 
ill munur er á því, hve ríka ábyrgðartilfinning menn 
virðast hafa vestra eða hjer gagnvart fjöldskyldum síu- 
nm. Það má næstum því svo að orði kveða, sem sá 
fjölskyldumaður sje ekki talinn í hóp almennilegra 
manna þar, sem ekki hefur þetta frá eins til fimm 
2>úsund doUara lífsábyrgð; og fjöldi einhleypra manna 
þar hefur h'ka tryggt líf sitt. 

Og svo má ekki gleyma því, þegar ræða er um 
efnahaginn í þessu sambandi, að þó að allt fari for- 
görðum, sem menn hafa aflað sjer, þá láta menn þar 



14 

))aS ekki ver«a til þess að þrysta sjer saman í kuðung. 
Menn fœra sig að eins lengra út á sljettuna með þeirri 
meðvitund, að eptir alltsaman hafi menn þó að minnsta. 
kofiti grœtt reynsluna, og standi að öUu leyti betur að' 
vígi en þegar þeir byrjuðu. Jeg hef opt haft gaman 
mí að lesa blöð Yesturheims að nj-afstöðnum kosning- 
um, einkum blöð þeirra flokkanna, sem \mdir hafa orð- 
ið. Næstum því undantekningarlaust hafa þau kom- 
izt að þeirri niðurstöðu, að í raun og veru hafi þaa 
sigrað, .talið ósigur sinn »great moral victory« (stór- 
kostlegan siðferðislegan sigur) og tekið tafarlaust að 
fœra lesendum sínum heim sanninn um það, að úrslit^ 
in muni verða nokkuð öðruvísi við næstu kosningar.. 
ÞaS er holl tilhneiging þetta, að láta ekki hugfallast,. 
og Vestur-íslendingar eru áreiðanlega famir að fá all- 
mikið af henni frá sínum njju samlöndum. Hjer 
heima hafa menn miklu minna af henni, og aðal-úr- 
rœði manna hafa venjulega verið þau, ef þeir hafa^ 
komizt í verulegar kröggur, og ef þeir hafa ekki fari5 
til Ameríku, að fara á hreppinn, og verða svo á hon- 
um alla sína æfi. 

Annað, sem jeg ætla að minnast á í þessu sam- 
bandi, og jeg er viss um, að ekki hefur haft litla þýð- 
ÍÐg í <sömu áttina, er sú aukna menntun, sem íslend- 
ar hafa fengið vestra fram yfir það, sem allur þorri 
þeirra hefði getað gert sjer nokkra von um á íslandi. 
Jafnvel í því einu, að fara til Ameríku, liggur svo og 
svo mikill menntunarauki, í samanburði við það, að 
Bitja allt af kyr á sömu þúfunni lengst norður í höf- 
um. Mimdi ekki vera menntunarauki í því að sjáallt 
það nytt, sem maður sjer, heyra allt það nytt, sem 



15 

maður heyrir, lifa sig að meira eða minna leyti inn T 
njtt þjóðlíf, taka upp nya, mannaðri lifnaðarhætti^ 
kynnast af eigin sjón og reynd nyju þjóðfjelagsskipu- 
lagi, fara að hugsa nyar hugsanir? Mundi ekki vera. 
menntunarauki í því að kynnast nyjum mönnum, svo- 
og svo óh'kum ölhim þeim mönnum, er maður hefur- 
áður sjeð? Mimdi ekki vera menntunarauki í því, að. 
læra að meira eða minna leyti þá tungu, sem jafnver 
þeir málfræðingar, sem mesta stund hafa lagt á forn- 
tungumar, segja að sje fuUkomnast allra tungna, sem 
þjóðir heimsins hafi nokkni sinni mælt á, tungu, sem 
jafnframt því sem hún er heimsins praktiskasta mál, er eia 
af heimsins allra ágætustu bókmenntatungum? Skyldi 
ekki þessi viðkynning viö nya, vel siðaða menn, og sá. 
fróðleikur, sem í því ei' fólginn að læra slíkt mál, sem 
enska tungu, gefa mönnunum nokkurn hugarstyrk og 
sjálfstraust. 

Og svo eru alþyðuskólamir. í því efni hefðu ís- 
lendingar hjer mikið af Vesturheimsmönnum að læra^ 
Ríkið leggur til stórfje, og að reglulegum útkjálkum 
undanskildum, er mjög vandað til kennara. 011 til- 
sögn er þar ókeypis, og þar sem langt er á veg komið,. 
eins og t. d. í Winnipeg, eiga unglingar kost á 8 ára 
tilsögn, eða rjettara sagt, bekkimir em 8, hverjum 
œtlað eitt ár, en nemendur geta setið eptir. Hugsan- 
in, sem þar ríkir, er sú, að fyrst og fremst sje það 
alþýda manna, sem eigi heimting á því, að ríkið sjái 
henni fyrir auðveldum menntunarskilyrðimi, enda sje^ 
heill ríkisins fremur undir því komin en nokkru öðm^ 
að hún menntist. Hitt verði að sitja á hakanum, að 
koma upp menntastofnunum fyrir cinstaka menn 



16 

-eða einstakar stjettir mjinna, »g margir telja þaö jafn- 
vel alveg rangt, að gera það af almennings fje. Eins 
K)g þið sjáið, er þessi hngsunarháttur þver-öfugur við 
þann sem hjer hefur ríkt. . Og örðugt mundi verða 
að koma Vesturheimsmönnum skilning um það, að 
í landi, þar sem alþ/ðumenntunarmálið er svo hlægilega 
skammt á veg komið, að ekki eru nema sárfáir menn 
til, sem kunna almennilega að kenna bömum aÖ lesa, 
«krifa og reikna, og þar sem hver fátæklingur verður 
að kaupa shTía tilsögn d/rum dómum eða þá þiggja 
-af sveit — að þar sje háskóli aðal-raenntunar-lífs- 
nauðsynin. — Þessa skóla hafa íslendingar vestra yfir 
höfuð hagnytt sjer pryðilega. Og það er ekki Ijeleg 
menntun, sem þar má fá, þar sem skólarnir eru lengst 
Á veg komnir„ eins og geta má nœrri, þar sem náms- 
tíminn er jafn-langur og kennararnir eru hámenntaðir 
menn, sem allir hafa lært að kenna í því landi, sem 
-einna lengst mun vera komið í þeirri námsgrein. Enda 
•er synilega að reka að því, að takmarkah'nan milli 
hinna svokölluðu »lærðu« og »ólærðu« manna þurkist 
út, og að meðal Vestur-íslendinga verði svo og svo 
margt af körlum og konum í öllum atvinnugreinum, 
«em fengið hafi svo notadrjúga skólamenntun, að ekki 
mundi verða litið niður á það fólk, hvað menntaða 
«amvistamenn sem það kynni að fá á lífsleiðinni. — 

Og það þarf ekki skólagengna fólkið til. Hvíldar- 
tíminn frá stÖrfunum er svo langur, að mikill tími 
verður afgangs til lesturs. Og þar er hann líka af 
mörgum notaður til lesturs. Það er næstum því ótrú- 
legt, hvað margir Vestur-íslendingar lesa mikið. Vestur- 
islenzku yikublöðin eru á flestum heimilum, keypt af 



17 

lijer um bil 10. hverju* mannsbami, hvort um si^. 
Svo er aragrúi af mönnum, sem heldur blíjð á.ensku, 
sem koma út á hverjum degi, og auk þess er mikið 
haldið af norsk-amerískum blöðum. Svo bœtist þar 
við bókalestur, sem er mjög mikiU, sumpart vegna 
þess hve afar-ódjrar alþjðu-útgáfur af bókum eru þar 
1 landi. Og það er síður en ekki einkum bókaruslið 
sem lesið er. Jeg þekki menn, sem háfa komið til 
Vesturheims fuUorðnir, án þess aU kunna nokkurt orð 
í enskri tungu, aldrei hafa komið i neinn skóla, en 
allt af verið að vinna fyrir sjer, menn, sem verja sín. 
um frístundum framar öðru til þess a^ lesa hin ágœt- 
ustu rit enskra og amerískra rithöfunda, eða rít ann- 
ara sniUinga þ/dd á ensku, og eru vaknir og sofnir £ 
að hugsa og tala um sumt af því d/psta og d/rðleg- 
asta, sem mannsandinn hefur framleitt. — Mjer dettur 
1 hug að segja frá því i þessu sambandi, rjett til cfcœmtts, 
að einn af þessum allsendis óskólagengnu mönnum 
skrifar mjer i sumar, að það fallegasta, sem hann hafí 
nú lesið, siðan við skildum, sje »Maud« eptir Tennyson. 
:^Maud« er eitthvað 200 — 300 erínda kvæði, á þungrí 
ensku, en ef til vill fegurstu Ijóðin, sem Tennjson 
hefur ort. Mjer leikur grunur á, að sá piltur hefðl 
lesið einni góðu bókinni færra, ef hann hefði allt af 
veriðkyrhjerheima. Og mjer leikur jafnframt grunur á, sJS 
sumir »lærðir« menn hjer á landi mundu kynoka sjer 
^ við að leggja út i að lesa sumt, sem bœði hann og 
margir aðrir alþyðumenn lesa þar. 

Og svo ætla jeg að minnast á eitt atríði, sem j* 
er sannfærður um, að ekki á hvað minnstan þátt í þvi 
að sá menningarbragur er kominn á Vestur-íslendinga, 

2 



18 

sem jeg hef nú verið að tala um. Þaö er það, að þar 
Testra er algert borgaralegt jafnrjetti. Jeg stal skjóta 
inn tveim dæmum til sk/ringar. Annað gerðist á 
póstskipinu (Janska-íslenzka á höfn einni í Fœreyjum. 
Þokkalega búinn bóndamaður, en í færeyskum þjóð- 
búningi, kom út á skipið og spurði eptir »hovmeistaran- 
xim«, Honum var vísað á hann inni í reykingaherberg- 
inu á 1. káetu. Færeyingurinn rífur ofan skotthúfuna 
og spyr »hovmeistarann«, hvort hann mætti vera svo 
djarfur, að spyrja hann, hvort hann vildi vera svo 
góður, að gera sjer þann greiða, að selja sjer tvær 
hálfflöskur af öli. Já, »hovmeistarinn« vildi vera svo 
^óður, — en manninum var bannað að drekka þetta 
öl Bitt annars staðar en á 2. káetu, og þangað varð 
hann að labba með það, aptast úr skipinu og fremst 
fram í það. Hitt atvikið gerðist hjer í Reykjavík 
meðaj jeg var í skóla. Danskur maður hafði komið 
upp hótelli hjer, og einn af merkustu bændunum á 
Suðurlandi, Kristinn í Engey, kom þangað inn til þess 
að fá sjer glas af öli. Hann settist óumtalað inn í 
stofu, sem heldri gestum var ætlað að sitja í, og ein 
af hótellsstúlkunum færði honum drykkinn þangað. 
En svo kom húsráðandinn von bráðara með öndina í 
hálsinum og reistur mjög, og sagði honum, að hann 
yrði að færa sig með glasið sitt inn í dónastofuna. 
Kristinn þverskallaðist^ kvaðst hafa borgað sinn drykk,. 
og sagðist mimdu sitja kyr. Húsráðandinn sagði, að 
dónum á íslenzkum skóm væri ekki ætluð þessi stofa^ 
og ætlaði að flytja Kristinn með valdi. Það fóru svo 
leikar í þetta skipti, að veitingamaðurinn þakkaði sín- 
um sæla að ,komast lífs út úr þessari heldri manna 



19 

stofu sinni, og Kristinn lauk við að sötra úr glasi sínu í 
nœði. En lang-flestir íslenzkir alþyðumenn mundu nú 
hafa flutt sig, og þakkað fyrir, að fá að vera einhvera 
staðar innan fjögra veggja, meðan þeir voru að drekka 
J)a25 öl, sem þeir höfðu sjálfir borgað. Þar sem sá 
bragur er á þjóðlífinu, að jafn-miklir peningar manna 
eru ekki jafn-góðir, af því að mennimir stunda mis- 
munandi atvinnu, þar er ekki borgaralegt jafnrjetti. 
Vestur-íslendingar mundu ekki taka sh'ku með þökkum, 
'þvi að þeir eru því óvanir. Hvers vegna getur shTtt 
ekki komið fyrir þar í landi? Það stendur svo á því, 
bj6 þa^ er einmitt eitt hið djrðlegasta ágæti þess lands, 
að allt heiðarlegt starf er í raun og veru jafn-mikils 
virt, og það er tryggingin fyrir borgaralegu jafnrjetti. 
Fyrir því er engin önnur trygging í veröldinni. Það 
jafnrjetti verður ekki tryggt með stjórnarskrá nje 
öðrum lagaboðum. í Vesturheimj er, bókstaflega að 
skilja, ekkert heiðarlegt, þarft verk til, sem þyki ó- 
samboðið nokkru prúðmenni, karli eða konu, svo fram- 
arlega sem því sje ekki samfara of mikil hltamleg á- 
reynsla. Jeg hafði heyrt þetta og mundi það, þegar 
jeg kom til Ameríku. En jeg komst brátt að því, að 
í raun og veru hafði það verið utanaðlærð þekking, 
sem ekki hafði komizt inn í meðvitundina. Jeg skildi 
þal5 fyrst til fulls einn sunnudagsmorgun, þegar jeg 
sá unga og efnaða frú, forkunnar fríða, vera að sækja 
vatn í fötum. Það var komið rjett að kirkjutíma og 
hún var komin í silkikjól, og þá fyrst hafði hún syni- 
lega tekið eptir því, að húsið vaí vatnslaust. Vatns- 
sókn til heimilisins, hirðing á hestum og hesthúsum, 
kúm og fjósum' o. s. frv. eru störf, sem enginn prest- 

2* 



nr, enginn málafœrslumaður, engixtn borgarstjóri, engiun 
dióinari, enginn stórkaupnMtður fyrirverður sig fyrir að 
inna af hendi, hvenœr sem þörfigerist. Af þessu m\m 
ykkur geta skilizt, hve mjög vinnan er þar í beiM 
bofð. Og að hafa vinnima í heiðrí er það sama sem 
að hafa þá í heiðri, sem vinnuna inna af hendi. Þar 
er óþekkt að gera stjettamun á mönnum í viðs^iptuiii 
og umgengni. Þar stendur majður jafnt að vígi meS 
að fá sig fljótt afgreiddan í búð, hvort sem maður er hátt 
eða lágt settur í mannfjelaginu. Þar er ekki sá siður 
að þjera heldíi menn en þúa undirtyllumar. Þar þœtti 
nokkuð kjnlégt og iUa upp alið ungmenni, sem legtð 
í vana sinn að tala jafn-fyrirlitlega um vinnukonur 
eins og tíðkaUist hjer i latínuskólanum, þegar j^ 
þekkti þar til. £nda er sannast að segja, að þar 
hefur maður opt ástœðu til að láta sjer koma til hug- 
ar orð Hallgríms Pjeturssonar: »Þú veizt ei hvem þú 
hittir þar, heldur en þessir Gyðingar«. Þar ber ekki 
ósjaldan við, að v.erkmaiðurinn, sem gengur að strít- 
vinnu, sje betur menntur og siðaður en verkveitandinn, 
og vinnukonan sannarlegra hefðarkvendi en húsmóSir 
hennar. 

Það sem jeg hef sagt hjer á undan um efnahag 
Vestur-íslendinga, menntun þeirra og borgaralegt jafb^ 
rjetti, h€|f jeg minnzt á isambandi við hina ytri framr 
lcomu þeirra, talið það sem nokkur þeirra atriðG^ er 
hafi valdið því, að þeir hafi orðið frjálslegi^ meniu 
Nierri má geta, að þetta hafi líka leitt til nokkurrar 
breytingar á hinu innra lífi þeirra. Og jeg sfcal taf- 
aorlaust taka það fram, að ajðalbreytingamar, sem mjer 
TÍiEðist um vera að rœða í því efni, em í því fólgnar^ 



21 

hve^ Vestur-íslendingar eru farnir að láta málefnio^ 
prinsípin^ veiíSa rík í huga sínum, hvað þeir eru famir 
bS gera sjer það Ijóst, að hver um sig sje partur af 
sfcœrri heild, eem þeir eigi skyldur við að rækja, með 
dðrum orðum^ hvað þeir eru orðtoir fjelagslyndir menn* 
Mörgum kann að þykja þetta kynleg staðhæfing; menn 
eru orðnir því svo vanir, að kvartað sje um ófjelags- 
lyndið meðal íslendinga, og meðal þeirra sem kvartað 
hafa hef jeg stundum sjálfur verið. En menn mega 
ekki láta slíkt villa sig. Þegar barizt er fyrir einhverju, 
hvað sem það nú er, þá ber eðlileiga meira á ágrein- 
ingnum við þá sem á móti manni em,en á samkomu- 
laginu við þá sem með maxinijlrés)X. Á hverjum 
einasta vígvelli heimsins er hugsað meira um að fella 
andstœðingana en að lofa fylgismennina. Það er svo 
sem auðvitað, að það sem jeg hef sagt hjer á undan 
um áhrifin af bættum efnahag, aukinni menntun og 
borgaralegu jafnrjetti á ekki við alla Vestur-íslendinga. 
Sumir hafa ekki fyrir þetta orðið háttprúðari menn, 
beldur hrokagikkir, langtum óskemmtilegri menn en ef 
þeir hefðu alltaf setið í hinni kröppustu kreppu h'tilmagn- 
ans. Og alveg eins er með það sem jeg er nú að tala 
um. Það er enn til meðal Vestur-íslendinga allt of 
mikið af eintrjáningum og sjervizkuseggjum, mönnum, 
sem ekki vilja virða nokkurt mál, hvað dyrmætt og 
heilagt sem 'þaSS kann að vera, þess, að hugsa um það 
eins og skynsemi gseddum mönnum sæmir, því síður 
þess, að leggja nokkuð í sölumar fyrir það. En það 
er svo fyrir þakkandi, að það eru ekki þeh*, sem setja 
Bvipinn á h'f Vestur-íslendinga. Og jeg er einmitt aS 
tala um þá sem setja svipinn á lífið þar. Jeg er aö 



22 

tala um það, hvernig Vestur-íslendingar komi mönnum 
fyrir sjónir, þegar menn virða þá fyrir sjer sem heild, 
athuga hleypidómalaust og ástrföulaust hina opmbera 
framkomu þeirra i heild sinnl. Og þegar litið er á Vestur- 
Islendinga frá því sjónarmiði, held jeg að sanngjamir 
menn verði að kannast við, að þrátt fyrir allar misfellurnar 
hafi þeir reynzt prinsípamenn og fjelagslyndir menn. 

Og þá verður hluttaka þeirra í pólitíkinni fyrst fyr- 
ir mjer. Jeg ætla ekki að fara að gera neitt íítið úr 
pólitík landa minna hjer heima, en almenn umkvörtun 
er það, að þingmannskosningar fari hjer opt fram 
fremur eptir persónum en prinsípum. Og kynlegar 
sögur eru sagðar af sumum kjörfundunum, eins og tw 
d. þessi : Kjósandi er spurður, hvem hann œtli aS5 
kjósa. »Jeg ætla að kjósa þennan, sem hann Pjetur 
bað mig að kjósa. Ætli hann hafi ekki eins gott vit 
á því eins og hver annar, hver muni vera bezturf^ 
Og það leikur jafnvel orð á því, aíJ kjósendur hafi 
sumstaðar komið upp að kosningarborðinu án þess að 
Tita nafnið á því þingmannsefni, sem þeir ætluðu að 
kjósa, og hafi að eins sagt þar, að þeir ætluðu suS 
kjósa þann sem hann Pjetur á Hóli hefði kosið. Í2itt 
atriði sjerstaklega bendir mjer á, að eitthvað muni 
hæft í þessum sögum. Eins og ykkur er kilnnugt^ 
hefur komið til orða á alþingi, að breyta kosningalög- 
unum í þá átt, að hafa marga kjörstaði í hverju kjör- 
dæmi, einn íhverjum hreppi, að mig minnir. Mjer 
skilst sem þetta nymæli, sem í augum hvers Ameríku- 
manns mundi vera alveg sjálfsagt, hafi einkum strand- 
að á því, að margir hyggnir menn og kunnugir hafi 
öttázt, að því mundi verða samfára enn meira prins/p- 



23 

leysi í kosningum en nú á sjer stað, og að hVer hrepp- 
ur nlúndi verða að burðast með sitt þingmannsefni. 
Jeg held, að svo framarlega seln sh'k hræðsla sje ann- 
að en hugarburður, muni engum óvilhöUum manni, sem. 
til þekkir, geta blandazt hugur um það, að íslending- 
um, sem vestur hafa flutt, hafi aukizt pólitískur þroski 
Tið dvöl sína þar í landi. Vitanlega má nú ymislegt 
finna að hluttöku sumra þeirra í pólitíkinni, enda er 
það sannarlega ekki að undra, ekki eldri en margir 
þeirra enn eru þar í landinu. En hvað sem því líður, 
þá vœri mjög ranglátt að neita því, að aðallega skipt- 
ist þeir nú orðið eptir þeirri hugmynd og sannfæring, 
sem þeir hafa fengið um málefnin. Og það verð jeg 
að segja um viðkynning mína af hluttöku Vestur-ía- 
lendinga í pólitíkinni, að jeg hef á hinum síðari árum 
verið standandi hissa á áhuganum, sem komið hefur í 
Ijós hjá þessum mönnum, sem eru þó óneitanlega enn 
útlendingar í framandi landi, eins og jeg hef áður sagt. 
Þau eru ekki mörg, íslenzku atkvæðin, sem ekki hafa 
komið fram við þingkosningar, þar sem jeg þekki til. 
Og sjaldan hafa Winnipeg-íslendingar átt svo miklu 
húsnæði yfir að ráða, að ekki hafi orðið a^ fara mjög 
illa um marga fyrir þrengsla sakir, þegar talaJð hefur 
verið við þá um pólitík. 

Mjer detta í hug tvö dæmi um áhuga þann, sem 
Vestur-íslendingar hafa sýnt við kosningar. Við fylk- 
isþingskosningarnar í Manitoba sumarið 1892, áttu 
tveir íslendingar í Winnipeg atkvæði í Selkirk, sem er 
Bitthvað þingmannaleið þaðan. Það voru óbreyttir al- 
þj^ðumenn, sem engan hag gátu haft af úrslitunum uir 
fram hverja aðra borgara fylkisins. Þcir œtluðu metS 



24 

jámbrautarlest kveldið fyrir kosnmgadagmn, en urðu 
of seint fyrir til að ná i hana. Hellirigning var og 
hafði verið allan daginn og vegir hinir verstu. En þeir 
Ijetu það ekki aptra sjer, heldur gengu allan þennan 
ireg iim jqó^ tina til þess að missa ekki af atkvœði sínu. — 
Sambaadsþingskosningar fóru fram í Canada snemma í 
marz 1891. Ihaldsflokkurinn, sem sat við völdin og 
&ítur enn, hafði yfirleitt auðmennina á sínu bandi, og 
þeir Ijetu óspart fje af hendi rakna til kosningabarátt- 
imnar. Aptur á móti voru stjómarandstæðingamir, 
líberali flokkurinn, svo að segja fjelausir. Stjómar- 
sinnar höfðu veður af því, að Islendingar í Argjle- 
u/lendunni mundu vera sjer h'tt sinnandi, og til þess 
að gera þeim sem örðugast fyrir með að sækja kosn- 
inguna var kjörstaður ákveðinn svo fjarri þeim seip: 
Tið varð komið, og sumir þeirra áttu eitthvað 20 enskra 
mflna ferð fyrir höndum, til þess að geta neytt at- 
kvæðisrjettar síns. Svo kom kosningadagurinn. Frost 
Tar afarhart og auk þess kafald. En þeir komu samt 
sem áður, íslendingamir, hver einn og einasti maður, 
sem á kjörskrá stóð, eitthvað 80 — 90 manns, og þar á n»ð- 
al örvasa gamalmenni. Og aUir greiddu þeir atkvæði á 
einn veg, móti stjóminni og auðvaldiim. 

Svo em kirkjumálin. Jeg fæ með engu móti bet- 
ur sjeð, en að þau eigi að verða Vestur-íslendingum 
til sóma í augum .allra sanngjamra manna, og beri 
Titni um allmikla sannfœringarfestu og fjelagslyndi. 
Jeg skal fyrst nefna Únítarana. Það er viðurkennt af 
öllum, aSS mjög sterk únítarisk alda velti fyrir Island 
um þessar mundir. Engum lifandi manni hjer virðist 
þó koma til hugar, að ganga í bandalag með þá sann- 



25 

fœring sína og stofna Únítara.söfnuð. Vestra gera þeir- 
það, og þaö er virðulegt fyrirtœki. Auðvitað kveður 
mest að kirkjumálum Lúterstrúarmannanna, og jeg get 
í einu orði sagt, að jeg ber virðingu fyrir allri þeirri 
viðleitni, sem þar hefur fram komið. Jeg ber virðingu 
fyrir vestur-íslenzku lútersku prestunum, sem flestir- 
hefðu getað átt kost á starfi, sem bæði hefði verið náð- 
ugra, betur launað og betur þakkað en það starf, sem 
þeir hafa valið sjer meðal landa sinna á sljettunum í 
Norður-Ameríku. Fyrir allt staglið um ofstæki þeirra 
gef jeg ekki túskilding. Þeir hafa ekkerttil saka unn- 
ið annað en halda f ram á þann hátt, sem samvizka 
þeirra hefur boðið, og á líkan hátt og gert mundi hafa 
verið af fuUtrúum annara kirkjuflokka þar í landi, þvf 
máli, sem þeir telja helgast og dyrmætast allra mál- 
efna. En jeg veit og jeg held h'ka,- að flestir aðrir 
vestra viti það, að þeir leitast við bæði að fá sig til 
að elska alla menn og að virða allt gott og virðingar- 
vert hjá ölkim mönnum, hvað sem öllum ágreiningsatrið- 
\mi líður. Og jeg ber virðingu fyrir hitersku söf nuðun- 
um, sem-ífrumbylingsskapnum hafa lagtþað á sig af frjáls- 
um vilja, auk svo margs annars, að reisa kirkjur fyrir upp- 
hæðir,semnema tugumþúsimda af dolluruip. Og þegar jeg 
hugsa um kirkjuþingin vestur-íslenzku, þar sem fátæk- 
ir bændur taka sig upp frá störfum sínum og fara 
langar leiðir með mikkim kostnaði til þess að rœða 
mörgum dögum saman um andleg mál, þá getur 
mjer ekki annað en komið til hugar til samanburðar 
sy nodus, sem lengst af hefur ekki haft annað umtals- 
efni en skipting á fáeinum krónum milli fáeinna presita 
ekkna — og svo hjeraðafundirnir, sem víða verða ekkí 



. 26 

•^inu sinni haldnir, af því að prestar og safnaðafulltrú- 

=ar fást ekki til að verja til þeirra einum einasta degi 

-af árinu. Það má vitanlega f iarna , miklar afsakanir fyr- 
ir slíkri deyfð, en munurinn er auðsær. 

Jeg hef verið spurður að því hjer heima, hvernig 

•éiginlega standiáöllu »kirkjuþrefinu« þar vestra. Hjer 
heima eru þeir sjálfsagt margir, sem ekki skilja það, 

■^ mönnum skuli geti orðið jafn-skrafdrjúgt um kirkju 

og kristindóm eins og Vestur-íslendingum. Jeg skal 
kannast við það, að mjer hefur stundum þótt nokkuð 
mikið af því tali þar vestra, ekkert síður í daglegum 

'ræðum manna en í ritum. Það er ekki laust við að 
vera óviðfeldið fyrir miuni tilfinning, að sjá og heyra 
menn standa inni í búðum og úti á strætum og gatnar 
mótum og dispiitera um guð og eilífðina. Og sh'kt var 

-ekki mjög sjaldgæft þar vestra, En ekki er »kirkju- 
þrefið« þar vestra orsáka- eða ástæðulaust fremur en 
-annað, sem við ber í heiminum. 

»Þrefið« svokallaða orsakast auðvitað að mjög 
miklu leyti af þeirri mjög svo einbeittu mótspyrnu, 

'sem þar hefur risið upp gegn kirkju og kristindómi. 
Mönnum hefur verið nauðugur einn kostur að verja 
8ig, verja sannfæring sína og annara, sem halda fast 
við kristna trú. En svo hefur kirkjan þar víðtækari 
þj^ðing fyrir menn heldur en t. d. hjer heima. Af 
því að öU hin kirkjulegu fyrirtæki þeirra eru byggð á 
frjálsum framlögum, verða þau fyrirtæki mönnum 
næstum því að segja ótrúlega hjartfólgin. Og eins og 
þið getið skilið, hefur það ekki litla þvðine'" fyrir 
menn, þótt ekki sje litið á annað en fjárhagshliðina 

^ina, hvort margir eða fáir fást til að sinna shTium 



27 

fyrirtækjum. Og svo stendur langtnest áf samkomu- 
og skemmtanalífi kirkjumanna þar í landi beint í sam- 
bandi við kirkjuna; og það Yer5 jeg a^ ^egja, ^ þaS 
hefur verið gróði en ekki tjón. Með því að neyta 
allra krapta til þess að gera þessar siamkomur sem 
mest menntandi, með vönduðum fyrirlestrum og fjör- 
ugum kappræðum um guðf ræðisleg, söguleg, bókmennta- 
leg, sóciöl og pólitisk efni, með gáfulegum upplestri, 
«em er rjett á takmörkum leikíþróttarinnar, með góS- 
um söng og ágætum'hljóðfæraslætti, þar sem alþ/ðu 
manna opt hefur verið gerður kostur á að heyra hi5 
bezta, sem helztu tónskáldasnillingar veraldarinnar hafa 
fraínleitt, hefur kirkjunni í Vesturheimi — jeg á þar 
Yið kristna kirkju þar í landi í heild sinni — tekizt 
-að fá storkostlega þyðing fyrir allt hugsunar- mennt- 
xmar- og menningarh'f þjóðarinnar, opna nýtt útsyni 
fyrir alþyðunni og beina ánægju hennar á æðri leið — 
Að jeg hy gg — en títt er í nokkru öðru landi. Þeim 
sem kynnu að þykja fróðlegt aJð kynna sjer þessa hlið 
Á amerísku kirkjulífi get jeg vísað á góða en stutta 
grein um það efni í norska tímaritinu »Kringsjaa« 
•eptir ritstjórann. Auðvitað er vestur-íslenzka kirkjan 
skammt komin áleiðis í þessari grein í samanburði við 
systur sínar þar í landi. Því veldur frumbýlingsskap- 
iirinn. En hún hefur fyrirmyndina að keppa eptir, og 
hún gerir þaið Hka eptir föngiun. 

Svo er kirkja Vestur-íslendinga einn öflugasti vÖr5- 
urinn fyrir þjóðerni þeirra þar í landi. Það mun öllum 
geta, skilizt að það hefur ekki smávœgilega þyðing fyr- 
ir viðhald íslenzkrar timgu þar vestra, að prjedikaðsje 
á íslenzku á hverjum &unuudegi, ungmennin sjeu upp- 



&ædd í krtstiudómoum á íslenKku og aS fólk hænist 
9uS öllu þvi islenzka samkTœmislffiy sem stendur i sam- 
liandi Yið kirkjuna. Um þetta síðasta atriði, afstöðu 
Vestur-íslendinga við þjóSemi sitt og œttjörð, verð jeig 
að fara nokkrum orðiun að endingu. 

Vestiu'-íslendingar voru nokkra stund að átta sig- 
tO fulls á þvi atriði, enda var það og eðlilegt. Fram- 
an af lenti lif þeirra svo aS segja eingöngu i þvi, að* 
koma ár sinni nokkum veginn fyrir borð i efnalegu. 
tiUiti. Opinberar umrœður um málefni þeirra áttu sjer 
svo a^ segja ekki stað þeirra á meðal, hugsjónim»r 
lágu i þagnargildi og tœkifærið var þvi litið til að 
glæða þær. A^ hinu leytinu fannst fæstum þeir hafa 
sjerlega mikils að sakna, þegar þeir kvöddu ættjörð- 
ina. Og þeir ráku sig bráðlega á það, að sumt af þvi 
sem þeir höfðu haft með sjer þaðan varð ekki sjerlega- 
iiotasælt. ÖII sii vinnuaíJferð, sem þeir höfðu áður 
lært, varð að hreytast. Fatnaðurinn varð að breytast; 
kvennfólkið gat ekki haldið áfram með skotthúfumar 
BÍnar, ef það var ekki staðráðið i þvi að verða stöðugt 
að athlægi. Nafna-tiIhÖgunin varö að breytast. Fólk 
gat ekki haldið áfram að kalla sig syni og dæturfeðra 
sinna mann fram af manni, ef það átti ekki að ney&- 
ast til að vera allt af öðmhvom að halda langa fyr- 
irlestra yfir þarlendum möímum til þess ^ið koma þeim 
i skilning um þessa islenzku, ^jög svo óhandhægu og- 
álappalegu, sjervizku. Og islenzk tunga var mönniuiL 
sSSnr en ekki einhht. Mörgu þurfti að breytÉt. En 
menn höfðu engar meginreglur eptir að fara, og flest 
varð af handahofi, eptir þvi sem hver Var lyntur. 
Þess vegna kom t. d. upp sá mglingur á nöfnum ís- 



29 

lendinga vestra, sem margir yt&u* hafa sjálfsagt heyrt 
^tið um. Það virtist svo um tíma, sem Menskt þjóS- 
-emi í Vesturheimi yæri í míkiUi haattu, og það var 
farið að bóla á því, að mesm skömmuðust sín fyrir aff 
yera íslendingar. 

Svo var það, að ættjarðarástin, sem haíð! legið f 
blundi, ef til viU frá bamœsku mannanna, rakna^ úr 
rotinu og tók í taumana. Mönnum fór að renna bl<S$- 
ið til skyMunnar. Menn íám að sjá, að það vœri 
<lrengilegra og myndarlegra, að leitast við að gera 
þjóðemi sitt svo gildandi þar í landi, sem framast 
væri unnt, en að láta sogasi ofan í hringiðu þarlends 
þjóðlífs, án þess nein merki sæjust þess, sem memi 
höiðu áður verið. Mönnum fór að verða það Ijóst, aff 
þrátt fyrir alla fátæktina áttu menn jmislegt f sinni 
andlegu eigu, sem var svívirðíng úJS tjna. Nú fára 
menn líka að standa mun betur að vígi, því að heelSi 
komu upp allstór blöð og töluvert samkomulíf. Elkk- 
•ert tækifæri var nú latið ónotáS til að vekja ástina á 
Islandi og virðinguna fyrir íslenzku .þjóðerni Og 
mdnnum fór aS skDjast það, að þeið vœri hlœgilegt aS 
vilja ekki standa til fulls við sinn eiginn uppruna. 
Þó var eitt, sem mönnum .þótti enn hlœgilegra: Sú við- 
leitni, sem stxmdum bóla^ og bólar á í blöðimum hjer 
heima, að koma því inn í hofitðin á löndum sinum 
vestra, að þa^ sje ekki til neins fjrir þá að rejna a5 
halda áf ram að vera íslendii^ar þar í landi Það dylsi 
víst engum heilvita manni, hve ómetanlegur hagurþaS 
vœri fyrir íslendmga hjer heima, ef íslenzk tungagœtl 
haldizt við þar vestra, eigi að eins meðal hinna burt* 
iluttu manna, heldur og meðal eptirkomenda þeirra. 



30 

Það mundi meðal margs annars þ^a työfaldan íslénzk- 
an bókamarkað eptir fáeina áratugi. Sannast að segja; 
er viðleitni hjeðan að heiman til að hrinda íslending-. 
iim vestra út úr íslenzku þjóðemi eitthvaö meira og^ 
verra en hlægileg. Því að það er verra en hlægilegt^ 
]>egar menn vilja vinna það til að skera fœtuma af 
Bjálfum sJQr til þess að geta gert öðmm mönnum, 
bölfun. 

Niðurstaðan hefur orðið sú, að Vestur-íslendingar 
eru svo að segja undantekningarlaust staðráðnir í a;^ 
geyma tungu sína og allt það sem bezt er í íslenzka 
þjóðemi svo leugi sem auðið verður. Þeir ætla ekki 
með því að útiloka sig f rá neinu þarlendu, sem þeir 
þurfa að nema. En þeim finnst ekki íslenzkan þyngja. 
Big neitt niður, og þeir þykjast ekkert of lœrðir, þótt 
þeir kunni tvö tungumál, allra-sízt þar sem þeir, það 
er að segja. yngri kynslóðin, eiga kost á að nema þaa 
bæði hjer um bil fyrirhafnarlaust. 

Og niðurstaðan hefuroilJið sú, að þeir hafa gert 
sjer það Ijóst, að þeir elska ísland. Það er næstum 
því átakanlegt, hve annt þeim er um allt það sem 
þessu landi megí verða til blessunar. En ást Vestur- 
íslendinga á sinni gömlu ættjörð er vitanlega nokkuð 
sjerstaks eðlis. Það vantar í hana suma af þeim.þátt- 
um, er mynda ættjarðarást manna hjer á landi. Það 
vantar t. d. í hana heimilisástina, af því að heímili 
mannanna er í öðm landi. Það vantar í hana þana 
þrótt, seín Hfnar við og nærist á framkvæmdum þjóð 
og landi til nytsemdar. ÞsSS vantar í hana alla per- 
sónulega hagsmunavon. En þið vitið, að sagt er um 
blinda menn, a^ önnur skihiingarvit þeirra en sjónia 



31 

verði mikið skarpari en annara manna. Eins er meS" 
ættjarðarást Vestur-lslendinga. Praktisku þættirnir f 
þeirri tilfinning hverfa að meira eða minna leyti. Eu 
rómantisku þættimir verða að því skapi sterkari. Til- 
finningin verður nær því eingöngu rómantisks eðlis.. 
Þeir elska ísland heitt og innilega án þess að geta gert. 
sjálfum sjer fulla grein fyrir því. Það getur ef til 
viU dottið í þá, að það sje í raun og veru heimska^ 
En svo reka þeir sig jafnharðan á það í huganum, að. 
þeir hafa ekki elskað hana móður sína meira en alla. 
aðra af því að hún væri allra kyenna mest og elsku-- 
legust, heldur af því að hún var móðir þeirra. Og- 
það finna þeir að ísland er. Og svo halda þeiráfram 
að elska það, hvað sem skynsemin segir, á sinn hátt., 
Fögnuður þeirra út af ÖUum sóma, allri virðing, allri 
frægð lands og þjóðar tvöfaldast. Astin á skáldskapn- 
um og tungunni margfaldast. Og endurminningamar 
frá ættjörðinni stíga upp í sáhim þeirra, fágaðar, um- 
myndaðar, laugaðar í Ijósshafi þeirra eigin kærleika.. 
En þótt bjart sje orðið yfir þeim endurminningum, eru 
litirnir ekki skærir. Raunir einstaklinganna og raunir 
þjöðarinnar hafa varpað yfir þær fölleik, hinum sama 
fölleik, sem hvílir svo að segja yfir öllu íslenzku hugs- 
unar og tilfinningah'fi. Ættjarðarást Vestur-lslendinga 
er planta, sem á rætur innst inni í sál mannanna, á 
því sviði sálarlífsins, þar sem flest það grær, sem 
mönnum er bezt gefið, inndælast og elskulegast. Eu; 
af því að sú planta fær næringu svo að segja eingöngu 
úr hinu rómantiska eðli mannanna, stendur ekkiísam- 
bandi við störf þeirra sjer og sínum til uppeldis og 
BÓma, þá er blómið svo undur undiir viðkvæmt. Það: 



32 

lifír aldrei lengi á jarðhitanum eingöngu, liitanum frá 
■sínum eigin rótum. ÞaS þarf aðhlynning — aðhlynn- 
ing kœrleikans hjeðan heiman að. Það er ekkert af- 
reksyerk, að senda því þær kuldastrokur, að það deyi 
-eins og suðrænu blómin hjer í görðunum á haustin. 
En sh'k viðleitni er ekki samboðin neinum góðum 
■dreng. 

íslenzk alþjða í Vesturheimi hefur eignazt hug- 
sjónir, lært að elska þær, lært að leggja í söhimar 
fyrir þær af frjálsum vilja og lœrt að taka höndum 
saman, organisera sig, til þess að halda þeim uppi og 
verja þær. Þetta er í mínum augum fólksins ágœtasti 
.gróði þar í landi, gróði, sem ekki veröur metinn í 
-«dollara- eða krónu-tali. Það er ekki því að leyna, sá 
gróði hefur kostað deilur og þær stundum allharðar. 
Það kostaði deilur og óánægju að koma skipulagi á 
fjelagsvinnu manna. Það hefur viljað bren^ia við hjá 
«vo mörgum, þegar þeir hafa verið nylega komnir 
hjeðan að heiman, að grautarpotturinn hefur verið. 
jþeirra æðsta samvinnu-fyrirmynd. Allt átti að sjóða 
saman. Allir áttu að tala og rita á þá leið, að hver 
lifandi maður væri á sama máli eins og þeir sem töl- 
uðu og rituðu. Allir áttu að vinna saman. Svo stofn- 
uðu menn aragrúa af «framfarafjelögum», sem öUáttu 
að vinna að framförum íslendinga í Vesturheimi. En 
hitt hugkvæmdist mönnum ekki, að ákveða fyrirfram, 
i hverju framfarimar ættu að^ vera fólgnar, og svo varð 
náttúrlega ekki neitt úr neinu nema rifrildi og botnleysa. 
Og þegar svo einhver sagði eða gerði eitthvað, sem fór 
í ákveðna átt og batt fylgisvonina við ákveðna sann- 
fœring, þá var kvartað i)g kveinað undan ófrjálslyndi 



33 

og ofstœki. Vestur-íslendingar eru fyrir all-löngu. 
komnir af þessu stigi, að undanteknu n/komnu fólki 
og einstöku hjervillingum. Þeir hafa lært að taka. 
höndum saman um skoðanir sínar og hugsjónir — met^ 
Öðrum oröum orðið flokksmenn. Og sem ílokksmönn- 
um hefur þeim all-opt lent saman — og það stundum 
heldur óþyrmilega, sem ekki er nein furða, þegar menn 
athuga það, að prentfrélsið í Vesturheimi er svo a?? 
segja ótakmarkað, en þeír óvanir því að nota það. En 
jeg vil biðja menn að gjalda varhuga við að gera of 
mikið úr þeim deilum. Jeg hef tekið eptir því, a5 
menn hugsal sjer þær miklu megnari en þœr eru. 
»Aumast er, hvað Vestur-íslendingum kemur iUa sam- 
an«, segja menn hjer. »Það má vera Ijótt að lifa £ 
Winnipeg, í öUum þeim eldi«; það hefur nokkrum sinn- 
um verið sagt við mig. Jeg hef sjálfur venjulega staðií? 
mitt í eldinum, og jeg get borið um það, að hann er 
ekki nándar nærri eins heitur og menn halda. Og eigi 
skal jeg dyljast þess, að af þeirri litlu viðkynning,. 
seto jeg hef haft af þessimi bœ, sítan jeg kom í vor,. 
getur mjer ekki annað fimdizt en að hjer sje drjúgum 
meira af smásálarlegmn kur og úlfúð heldur en meðal 
íslendinga í Winnipeg. 1 raun og veru var svo komið" 
í Winnipeg, þegar jeg fór þaðan, að þar var um alls. 
enga persónulega óvild að ræða út úr flokksmálum. 
Sumir áttu beztu vini í andstœíingaflokki sínum, og 
það er óhætt að fuUyrða það, að mönnnm er þar stöð-^ 
ugt að lœrast það betur og betur að virða sannfær- 
ing annara manna, enda er það ekki nema eðlilegt^ 

)ví að menn eru allt af að venjaat við fað meira o^ 

meira aö heyra henni haldið fran^ 

8 



34 

En jeg á ótalda þá hugsjón Vestur-íslendinga, sem 
fyrir mínum augum er djarfmanhlcgust og virðulegustj 
að koma upp sjerstakri stofnun, sem það hlutverk sje 
œtlað, að láta Vestur-íslendinga sjálfa leiða sinn æsku- 
Ijð inn í menntalíf landsins, láta þá leggja beinan 
skerf til menntalífs landsins, og láta þá jafnframt 
geyma þann eina fjársjóð, sem þeir hafa komið með 
af ættjörðinni, íslenzka tuhgu og íslenzkar bókmenntir, 
fjársjóð, sem íslendingar einir eiga, þótt fátækir sjeu, 
og engin Önnur þjóð í.heiminum, hvað auðug sem hiin 
er og hvað vojdug sem hún er. Jeg ætla ekki að fara 
að prjedika neitt um vestur-íslenzka skólamálið nú, en 
jeg get ekki stillt mig um að taka það fram, að jeg 
sje ekki, af hverju menn hjer á landi, sem annt er um 
sóma þjóðflokks síns í öðrum löndum, ættu fremur að 
gleðjast, nje hverju þeir ættu að taka með hl/rri huga 
€n þeirri viðleitni, að færa saman dvrmætustu frækorn- 
in, sem til eru í íslenzku þjóðlífi og dvrmætustu fræ- 
kornin í þjóðlífi Vesturheims, og sá hvorumtveggja í 
akurreit vestur-íslenzkra sálna. 

Á ferð minni um íslenzku nylendurnar, rjett á und- 
an heimför minni til Islands, voru þetta venjulega 
síðustu orðin, sem við mig voru sögð: »Jeg bið að 
heilsa«. Þeir báðu að heilsa. ástvinunum fyrst og fremst 
— í öllum lifandi bænum, ef jeg hitti þennan og þenn- 
an, þá að gleyma því ekki að skila kveðju. Og þeir 
bííðu að heilsa svo mÖrgu öðru — ættjörðinni sinni 
allri, fjölhmum og fellunum, hálsunum og hh'ðunum, 
lækjunum og lautunum, grundunum og grösunum, og 
blessuðum hestunum — ölhi báðu þeir að heilsa. Og 
svo að S3gja gegnum hverja einustu ræðu, sem haldin 



35 

Tar, gekk rauður þráður af ættjarðarást, af loforðum 
um að gleyma aldrei tungunni, jgem höfundar Njálu, 
Eglu, Laxáælu og Heimskringlu rituðu á, tungunni, 
"sem Jón Vídalín prjedikaði á, tungunni, sem höfundar 
Eddukvæðanna og Hallgrímur Pjetursson og Bjami 
Thórarensen og Jónas Hallgrímsson kváðu á — rauður 
þráður af loforðum um það, að þeir skyldu ekki í sínu 
auðuga æskunnar landi gleyma fátæka landinu gamla, 
þar sem blessuð sumarsólin signdi fyrst, að minnsta 
kosti þá af þeim, sem komnir eru til ára sinna, og 
mörg ungmennin líka, og þar sem jafnframt andans 
sól, kærleikans sól signdi þá sem saklaus börn, og 
mæðurþeirra kysstu þá bh'ðlegast, föðmuðu þá fastast, 
báðu fyrir þeim innilegast, elskuðu þá heitast og kenndu 
þeim að segja: »Vertu, guð faðir, faðir minn<!(. 

Já, þeir báðu að heilsa. Jeg skila nú þeim kveðjum 
"ölkim í einu. Þær eru svo fáar, sem jeg á kost á að 
rskila sjerstaklega. Og það er ein af mínum heitustu 
•óskum, ekki að eins að mjer megi auðnast að skila 
;sem flestum kveðjum milli Austur- og Vestur-íslend- 
inga, heldur og að enginn verði til þess að flytja ann- 
íið en bróðurorð milli bræðranna austan hafs og vestan. 



